f 


DUW   MAWR   Y   SECTARIAN 


^Mae  Duw  gan  y  sectariaid,  fry  yn  y  drydedd  ne', 
Ac  yma  ary  ddaear,  yn  llon'd  pob  man  a  He; 
Mae'n  llenwi  uffern  obry,  a'r  haul  a'r  lloer  sydd  fry, 
A  hyn  ar  bob  amrantiad,  er  syndod  niawr  i  mi ! 
Nid  oes  na  Hun  na  delw  a  ellir  wneyd  i'r  bod, 
"Ni  fedd  ar  ben  na  Hygad,  na  Haw,  na  chlun,  na  throed:; 
Mae  ef  yn  Dduw  disylwedd,  a  Thad  sylweddau'r  byd, 
Yn  Awdwr  a  Cbynnaliwr  y  chaos  mawr  i  gyd  ! 
Mae'n  fwy  ei  faint  na'r  ddaear,  a'r  moroodd  maitb  i  gyd, 
Haul,  lloer,  ser,  a'r  planedau>  pe  byddent  oil  ynghyd; 
Ni  fedd  'cbwaitb  ar  gyffiniau — ei  ganol  sy'n  y  nef,  * 
A'i  ganol  yma  hefyd— bod  rbyfedd  iawn  y  w  ef ! 
Mae  da  a  drwg  yn  drapblitb,  yn  cadw  dirfawr  161, 
A  bydoedd  yn  aneirif,  oil  yn  ei  anferth  fol ! 
Amrywiaetb  o  elfenau,  a  bodau  fyrdd  diri', 
Yn  trigo  yn  eu  geudod,  sydd  syndod  mawr  i  mi ! ! 
Pa  ]e  mae'r  Duw  yn  trigo?     O,  yn  y  drydedd  nef, 
'Kym  ninnau  yno  hefyd,  os  yn  ei  fola  ef; 
Os  felly  y  mae  credu/ffolineb  hyll  i  dref, 
Yw  son  fod  tylwytb  angeu  yn  myned  ato  ef. 
Os  yw  y  bydoedd  ynddo,  'rym  ninnau  ynddynt  hwy, 
Ac  felly  ynddo  yntau,  a  pheth  sydd  eisieu  mwy  ? 
Ffolineb  son  am  nefoedd,  i  fyny  fry  yn  mbell, 
Na  dim  dedwyddol  fauau,— nid'  oes  dim  eisieu  gwell, 
Mae  pawb  yn  Nuw  yn  barod,  yn  ol  eu  credo  hwy, 
Ffolineb  mawr  pregethu  am  Grfst  a'i  farwol  glwy'; 
Er  hyn  rhaid  wrth  bregetbwyr,  a  tbalu  cyflog  fawr, 
A  gostwng  pen  a  pblygu,  i'r  rhei'ny  byd'y  llawr. 
Ac  befyd  hwy  weddiant,  bob  un  o  dan  ei  faich, 
,(  O  Arglwydd  Dduw  y  llnoedd,  dynoetha  di  dy  fraich ■? 
"  A  thyred  yma'th  hunan  i'n  llwyr  fendithio  ni  ;" 
"  Yr  ydym  ni  yn  d'lodion,  mae  digon  genyt  ti.'' 
Ffolineb  dweyd  "  dynoetha"  yr  hvn  erioed  na  fu, 
A  gwahodd  gwrtbrych  atynt  Bjddjivy  na  llon'd  y  ty; 
A  phwy  all  fod  yn  d'lodion,  a  'thrigo  ynddo  ef 
Acyntau'n  holl-gyfoethoy,  ac  yn  y  drydedd  nef! 
O  Arglwydd  Dduw  y  lluoedd,  dwg  bawb,  vn  wyn  a  do, 
Yn  fuan  i'th  adnabod  trwy  ffordd  y  cvmmod  cu ; 
Rhag  iddynt  yn  y  diwedd  gael  profi  dial  blin, 
Pan  ddelo'r  dydd  i'n  barnu  a'n  profi  ni  bob  un. 
iC™i9  ddu.  JoHN  ElCHARD9, 


J.  Davis,  Argraffydd,  Georgetown,  Merthyr-TydfiJ. 


i 


